CWTNFAN Y MORWE, 



Toit —‘‘ Sighland LadtUe.” 


01 Bachgen wyf o Gymmbach, 
Yn mhell o’m gwlad yn byw, 

Ac wedi colli’m llong a’m llwyth, 

A boddi wnaeth fy Nghriw. 

Fy anwyl gapten, ’nhad oedd hwn, 
Mae’n drwm im’ dd’weyd i chwi, 

Sydd wedi myn’d i’r eigion dwi.ii, 
Y llanw mawr a’r lli’. 

Yn wlyb, yn wan, ce’s inau’r lan, 
Er saled oedd fy ngwedd; 

A’r rhai duon, drwg eu lliw, 

Yn barod i’m rhoi’n y bedd. 

Ar lan y môr, yn wlyb, yn wan, 
Yn cwyno’r ydwyf fì, 

Heb neb o’r duon, drwg eu lliw, 

Yn cwyno dim i mi. 

Ŷ6 


Pe gwyddai'm hanwyl fam fy him 
Mor drwm yw arnaf fì,— 

OI wedi colli’m ilong a^m llwyth, 

A*i hanwyl brîod hi. 

O! bachgen wyf wedi colli’m tad, 

Yn mhell o’m gwlad yn byw: 

Wrth feddwl am fy anwyl fam, 

^Rwy’n marw ac eto’n fyw I 

’Rwy’n fachgen ifangc ’ran fy oed, 

Ni ẃyr fy nhroed p’le i droi, 

A’m pen yn rhydd, a’m calon brudd,-^ 
’Rwyf heno wedi’m cloi. 

Pe gwyddai’m hanwyl fam fy hun 
P’le’ ’rwyf y noswaith hon, 

Fe fydda’i chalon bach yn brudd, 

A briw o dan ei bron. 

’Rwy’n meddwl am fy anwyl fam, 

Bum ar ei deulin hi, 

Yn sugno llaeth o^i hanwyl fron,— 

Mor anwyl oeddwn i. 

Er hyn i gyd, ’rwyf yma’m hun, 

Yn wael fy llun ’a’m lliw; 

Heb fedru deall iaith y wlad,— 

Wedi colli’m tad a’m Criw. 

Pe gwyddai’m hanwyl fam fy hun 
Mor drwm yw arnaf fì. 


s 

Ni fedraf lai na meddwl hyn,— 

Fe dd'rysai’i synwyr hi. 

Er hyn i gyd, *rwyf eto’n fyw, 
Trugaredd Duw, ’rwy’n iach i 
*S cai long i fyn’d i Loegr dir, 

’Dai byth o Gymru bach. 

Thomab Owim, CjriÄR 


BEDD FY NGHAEIÂD. 

Toit —Hyd y Noi." 

Y mae’r ywen werdd yn tyfu 

Uwch ben y bedd, 

Lle mae nghariad bach yn cysgu 
Yn llwch y bedd; 

Y mae’r rudd a wisgai rosyn 

Dan y gwallt oedd fel aur-gadwyn^ 
At y meirwon wedi disffyn, 

Yn llwch y bedd. 

Tyner wylo mae’r awelon 
üwch ben ei bedd, 

Fel o deimlad, ddagrau’n loywon^ 
Uwch ben ei bedd; 

^ gwyjit yn dystaw süo’i chyntya 
Yn yr ywen ledai’i brigyn, 

Ac o honi’r dagrau’n disgya 
Ar fin ei bedd. 

â6 


<4 


CSangau’r ywen sy^n telori 
üwch ben ei bedd, 

Farw-gân alarus iddi, 

Uwch ben ei bedd:— 

Wrth fyn’d heibio bedd y wenfron, 
A grudd laith a llygaid gwlybion, 
Ehoi ochenaid mae’r awelon 
Uwch ben ei bedd- 

Blodau’r haf a d)iu,i^fc yu^, 

Ar fìn ei bedd, 

Ac a blygant benau i wylO| 

Ar fìn ei bedd; 

Nid oes dim yn tyfu yno 
Ar nad ydyw yn ymdeimlo,-— 
Gwellt a blodau yn cyd-wylo 
Ar fìn ei bedd. 

Gwylia, ’r byw, wrth rodio’r beddau, 
Rhag rhoi dy droed 
Ar ei bedd, i blygu’^ blodau, 

O dan dy droed; 

Paid a rhuthro yn ddi deimlad,— 
Bydded ysgafn dy gerddediad,— 
Paid a sathru bedd fy nghariad 
O dan dy droed î 

lOITOROIir Glas Dwtetb. 


Arŷraffwÿd ÿOn M. Sumphreÿs, Caernarfon, 
66 


